WikipediA 

Kasakska 


Kasakska (K,a3al<, Tmi/K,a3aK,nia/qazaq tili) er tungumál 
Kasakstans. 11 milljón manns tala hana sem móðurmál. 
Hún er tyrkískt tungumál. Kasakska er töluð í Kasakstan 
og í Mið-Asíu. Önnur lönd þar sem kasakska er töluð eru 
Mongólía, Úsbekistan og Kirgistan, og minnihlutahópar í 
Þýskalandi, Bandaríkjunum og Tyrklandi. Kasakska er 
mjög svipuð kirgísku, úsbeksku, tadjikisku, túrkmensku, 
asersku og tyrknesku. Greina má mörg sameiginleg orð 
og fólk sem kann kasöksku á auðvelt með að lesa þessi 
mál. 


Efnisyfirlit 

Stafróf 

Nokkrar algengar setningar 

Fornöfn 

Tengill 


Stafróf 


Kasakska er skrifuð með breyttri útgáfu kýrillíska 
stafrófsins, en var áður rituð með arabíska stafrófinu. 

Aa 00 E6 Bb Tr F f Ee Ee >K>k 33 Hh ÍÍh Kk K,K, JIji 
Mm Hh Hh Oo 0e nn Pp Cc Tt Yy ¥y Yy Ocþ Xx hh 
U,q Hu IHm H(ut (Tb) Elbi (Eb) Ii 03 KDio Hb 

Nokkrar algengar setningar 


Málsvæði 

Kasakska 

Kfisa ^Liia 

Kasakstan, Mongólía, Kirgistan, 
Úsbekistan, Tyrkland, Tadsjikistan, 
Kína, Afganistan, Túrkmenistan, 
Þýskaland og Bandaríkin 

Heimshluti Mið-Asía 

Fjöldi 

málhafa 

11,5 milljónir 

Sæti 

93 

Ætt 

Tyrkneskt 


Vesturtyrkneskt 

Aral-kaspískt 

Kasakska 


Opinber staða 

Opinbert 

tungumál 

Kasakstan 


Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

kz 

ISO 639-2 

kaz 

SIL 

KAZ 


ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 
alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


■ Cð/ieM (Sálem) - Halló 

■ Xan Kjanaíí? (Xal qalay) - Hvað segirðu? 

■ >KaK 1 cbi (Jaqsi) - Allt fínt. 

■ PaxMeT (Raxmet) - Takk. 

■ I/Ih (iá) - Já 

■ >Kok (Joq) - Nei 

■ Ci3flin aTbih(bi3 kím? (Sizdin atiniz kim) - Hvað heitirðu? 

■ MeHÍn aTbiM... (Mening atim) - Ég heiti... 

■ CÍ3fliHj y/iTbi^bi3 kím? (Sizdin ultingiz kim?) - Hvaðan ertu? 

■ MeH 1/lc/iaHflMHflaHMbiH (Men Islandiyadanmin) - Ég er íslendingur 







■ Ci3fli KöpreHÍMe KjyaHbiujTbiMbiH (Sizdi korgenime kwam§timin) - Gaman að hitta þig 

■ CÍ3 Kjaiífla Typacbi3? (Siz qayda turasiz) - Hvar býrðu? 

■ MeH PeMKHBMKTe TypaMbiH (Men Reyqyaviqte turamin) - Ég bý í Reykjavík 

■ Xouj Ke/iflin (Xo§ keldin) - Velkomin/n 

■ K,aiibip/ibi Tan (Qayirli tan) - Góðan morgun 

■ K,aííbip/ibi kyh (Qayirli kun) - Góðan daginn 

■ K,aiíbip/ibi Keiu (Qayirli ké§) - Gott kvöld 

■ He icTen >KaTbipcbin? (Ne istep jatirsin?) - Hvað ertu að gera? 

■ EiuTene (E§tene) - Ekkert 

■ Cay 60/1 (Saw bol) - Bless! 

Fornöfn 

■ MeH (Men) - Ég 

■ CeH, CÍ3 (Sen, Siz) - Þú 

■ O/i ( 01 ) - Hann, hún, það 

■ Bí3 (Biz) - Við 

■ CeHflep, Ci3flep (Sender, sizder) - Þið 

■ O/iap (Olar) - Þeir, þær, þau 

Tengill 

■ Lærðu Kasöksku (https://is.wikibooks.org/wiki/Kasakska) 


Sótt frá „https://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasakska&oldid=1613828“ 


Þessari síðu var síðast breytt 6. nóvember 2018, klukkan 14:27. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 







